Namna ya kuswali Swalah ya Ijumaa 

Swala ya Ijumaa ni rakaa mbili na kisomo katika 
rakaa hizo husomwa kwa sauti.Na ni sunna 
kusoma katika rakaa ya kwanza- baada ya 
Fatiha- sura ya Al-Jum'ah, na katika rakaa ya pili 
- baada ya Fatiha- kusoma sura ya AP 
Munaafiquun, au asome katika rakaa yakwanza 
sura ya Al-A'laa na katika ya rakaa ya pili asome 
sura ya Al-Ghaashiah. [ Imepokewa na 




